લૂઈ પાશ્ચર 


કારેન વાલેસ, ચિત્ર: લેસ્લી 





લૂઈ પાશ્ચર 





લૂઈ પાશ્વર નો જન્મ 1822 માં ફાનસ ના એક 
નાના ગામ માં થયો. એના પિતા ચામડાનું 
કામ કરતા હતા પણ એ ચાહતા હતા કે એનો 
પુત્ર લૂઈ એક શિક્ષક બને. પણ લૂઈ એની 
સદી ના મહાનતમ વૈજ્ઞાનિકો માં થી એક 
જરૂર બન્યા! 


પહેલા લૂઈ એક સામાનય છાત્ર હતો. એના એક સ્કૂલ શિક્ષકે પહેલી વાર 


એને ચિત્રકારી પસંદ હતી અને એણે નોંધ્યું કે લૂઈ જેવો દેખાતો હતો 
એના મિત્રો અને પરિવાર ના ઘણા એનાથી ઘણો વધારે હોંશિયાર હતો. 


ચિત્રો બનાવ્યા. 












તારા માં જરૂર કંઈક 
ખાસ છે. હું એ મહેસૂસ 
કરી શકું છું. 


લૂઈ ને પેરિસ ની એક સ્કૂલ માં ભણવા 
મોકલવામાં આવ્યો પણ એને ત્યાં ઘર બહુ યાદ 
આવ્યું. એ ત્યાં થોડા અઠવાડિયા જ રહ્યો. 








અહીં રા 


કેન તો ફૂલ છે? 
મને ઘરે પાછા 


થોડા વર્ષો પછી લૂઈ પેરિસ પાછો આવ્યો 
અને ત્યાં એને પ્રોફેસર ડુમાસ નામના એક 
પ્રસિદ્ધ રસાયણશાત્રીએ ભણાવ્યો. 









પહેલા વર્ષ ના અંત માં જ લૂઈ એ ઘણા 
પુરસ્કાર જીત્યા. જલ્દી એ પ્રોફેસોર બની 
ગયો અને સ્ફટિક પર ની શોધ માટે એને 
સ્વર્ણ પદક થી સન્‍માનિત કરવામાં 
આવ્યો. 





વધાઈ! તેં પહેલા જ 
ઘણું હાસિલ કર્યું છે. 








[ જુઓ! 
પ ન.._ ર 
ષન 





1849 માં લૂઈ પાશ્ચરે મેરી લોરેન્ટ સાથે લગ્ન ઝર [શ ઝ્્ઝઝઝ 
કર્યા. મેરી એક દયાળુ અને ધૈર્યવાન મહિલા 
હતી, જે એના પતિ ના સંશોધન સમર્પણ ને 
સમજતી હતી. 











તમારું રાત્રી 
ભોજન ઓવનમાં 


રાખ્યું છે. 













[10 





કી 
| 


| જામા : 





ષ્ડ્ 








ર જે 
ન ન 
*॥1# 


્ 


લૂઈ મોડી રાત સુધી વાંચતો હતો 
અને એ ઘણી વાર રવિવારે પણ કામ 
કરતો હતો. 











આ તો બહુ 
ઘૃણાસ્પદ 





ચિંતા ન કરો! પાશ્ચર 
મામલા ની તપાસ 
કરી રહ્યા છે. 





લૂઈ એ એના પ્રયોગો થી ઘણી નોટબૂક 
ભરી. એ માનતો હતો કે મહાન શોધો 
કેવળ સંયોગ થી નથી થતી. એને માટે 
મહેનત પણ એટલી જ જરૂરી હોય છે. 


એ સમયે ફ્રાન્સ નો વાઈન ઉદ્યોગ એક 
ભયાનક સંકટ માં હતો. દારૂ ખાટ્ટો થઈ 
રહ્યો હતો. એવું કેમ થાય છે એ કોઈ ને 
ખબર ન હતી. 


માલિકો એ બહ પૈસા ખોયા અને લોકો ને 
પોતાની નોકરી ખોવાનો ડર પણ 
સતાવી રહ્યો હતો. તેઓ મદદ માટે લૂઈ 
પાસે ગયા. 


ઘણા પ્રયોગો પછી, લૂઈ એ જોયું કે દારૂ 
બનાવવા માં વપરાતા એક ખમીર (યીસ્ટ) 
ને કારણે સમસ્યા પેદા થઈ હતી. 


ઉકેલ સરળ હતો : હાનિકારક ખમીર ને 
મારવા માટે વાઈન ને ગરમ કરવું. 


પણ દારૂ બનાવવાળા એ બિલકુલ ચાહતા 
ન હતા. 









એનાથી સ્વાદ 
ખરાબ થઈ જશે! 







પછી કોઈ દારૂ નહીં 
પિયે! 






પણ તેઓ ખોટા ઠર્યા. થોડા સમય માં દૂધ, 


બીયર જેવા અન્ય તરલ પદાર્થો ને પણ એવી એ સમયે ઘણા બાળકો અને વયસ્ક 
જ રીતે ગરમ કરવામાં આવ્યા. એનાથી એ લોકો, રોગાણુ યુક્ત દૂધ પીવાથી 
પીવા માટે સુરક્ષિત થઈ જતા હતા. લૂઈ પાશ્ચર બીમાર પડતા હતા. 
ના નામ પર થી એ પ્રક્રિયા ને "પાશ્વરાઈઝેશન" 
નું નામ આપવામાં આવ્યું. 

“_ --સડ--નન------ 





























! 
દિ ે 7 આ સુરક્ષિત છે! 
એને પાશ્વરાઈઝ 
આ દૂધનો સ્વાદ કરવામાં આવ્યું 
બહુ સરસ છે. શું એ છે! 
અમને બીમાર તો 


નહીં કરે? 


1857 માં, જયારે એ ફક્ત પાંત્રીસ વર્ષ ના એટલે લૂઈ એ એના ઘર ના કાતરિયા ના 


હતા, ત્યારે લૂઈ ને પેરિસ ની એક બહુ બે ઓરડા માં એની પ્રયોગશાળા સ્થાપિત 
મહત્વપૂર્ણ પી ન નિયુક્ત કાકા કરી. ઓરડા એટલા નાના હતા કે એને 
આવ્યા. પણ શોધ ને આગળ લઈ જવા ઘણી વાર ઘંટણિયે ચાલવં પડતું હતં. 
એની પાસે પ્રયોગશાળાઓ અને ઉપકરણ ન ર કે દ શ 
હતા. 





કોઈ મોટા કામ ની 
શરૂઆત એક 
નાના પગલા થી 
થાય છે. 










એ સમયે ફ્રાન્સ કોલેરા અને ટાઈફોઇડ જેવી ર કમન લાતી 


બીમારીઓ થી ત્રસ્ત હતું હતી. ઘણા લોકો નું માનવું હતું કે 
નાના રોગ-વાહક કણ એની મેળે 
ઉત્પન્ન થઈ જતા હતા. 








પાશ્વર એટલું જાણતા હતા કે રોગો ને 
વહન કરવાવાળા કણ ક્યાંક થી, અને 
કોઈ વસ્તુ થી જરૂર આવતા હશે. તાજેતર 
માં એની સૌથી મોટી દીકરી ટાઈફોઇડ 
ના તાવ થી મરી ગઈ હતી. 





કદાચ એ એક કારણ હતું કે એ સચ્ચાઈ 
ને શોધવા એટલા દ્રઢ હતા. 


મારે આ ભયાનક બીમારી નો 
ઈલાજ શોધવોજ પડશે. 









૫ મ (01.7 


ે છ) 





એનો પ્રયોગ બહ જ સરળ હતો. એણે વિભિન્ન 
તરલ પદાર્થો થી ફ્લાસ્ક ભર્યાં. કીટાણુઓ ને 
મારવા માટે એણે એ બધા ને ગરમ કર્યા. પછી 
એણે એમાંથી અડધા ફ્લાસ્ક ને સીલ કરી દીધા 
અને બીજા અડધા ફ્લાસ્ક ને ખુલા છોડો દીધા. 







વાહ! આ સાફ છે અને 
આમાં સારી વાસ છે. 





આ ફ્લાસ્ક બદબૂદાર અને 
રોગગ્રસ્ત છે! 








1. હવા માં નાના-નાના 
કીટાણુ હોય છે. 












2. રોગ આ નાના 
# કીટાણુ ને કારણે જ 
7 થાયછે. 


જયારે પાશ્ચરે ફ્લાસ્ક ના તરલ પદાર્થો 
વચ્ચે અંતર જોયું, ત્યારે એણે એની 
સદી ની બે સૌથી મહત્વપૂર્ણ શોધ કરી. 








ત્યાં સુધી માં પાશ્વર ની ખ્યાતિ આખા 


યુરોપ માં ફેલાઈ ચુકી હતી. 1867 માં એણે 
ફ્રાન્સ ના શરાબ ઉદ્યોગ ને બચાવવા માટે 


ગ્રાન્ડ પ્રાઈઝ મેડલ જોત્યો. 


ત્યારે રેશમ ઉદ્યોગ માટે પણ ખતરો પેદા 
થયો હતો. રેશમ ના કીડા પર એક 
રહસ્યમય બીમારી એ હુમલો કર્યો હતો. 
ઘણી શોધ પછી પાશ્ચરે સમસ્યા વિષે 
માહિતી મેળવી : એક નાનો કીડો 
પાંદડાઓ ને સંક્રમિત કરતો હતો. 














તમારે પહેલા બધું બાળવું પડશે અને 
પછી ફરી શરુ કરવું પડશે. એ જ 
એકમાત્ર રસ્તો છે. 


11. 


દૂ 


ટિ તમે આ કહી રહ્યા છો તો 
પછી અમે કોઈ બીજા ની વાત 
પર વિશ્વાસ નહીં કરીયે. 





થોડા સમય પછી, પિસ્તાલીસ વર્ષ ની ભલે એ બાકી ના જીવનભર એના ડાબા 
ઉમરમાં, સખત મહેનત ને લીધે પાશ્વર ની હાથ અને પગ થી લકવાગ્રસ્ત હતા, તો 
તબિયત પર અસર પડી. એને પક્ષાઘાત પણ એણે એની શોધ ચાલુ રાખી. 

થયો અને એ પડી ગયા. 






હલાવું કે ફેરવું? 





પાશ્ચર શોધ્યું કે રોગ, હવામાં રહેલા એ સમયે એન્થ્રેકસ નામની ભયાનક 


જંતુઓ દ્વારા ફેલાય છે. હવે એ બીમારી ને બીમારી પૂરા યુરોપ માં દર વર્ષે હજારો 
ફેલાતી રોકવાના રસ્તા શોધવા ઇચ્છતા ઘેટાં અને ઢોર ને મારી રહી હતી. 
હતા. 





પાશ્ચરે શોધ્યું કે એન્થ્રેકસ ના કીટાણુ 
જમીન ની અંદર અળસિયા માં ઘણા 
વર્ષો સુધી જીવિત રહી શકે છે. 










આશા કરીયે કે 
પાશ્વર જલ્દી નવા 
ઉપાય વિચારે! 







એણે ખેડૂતો ને એ જ સલાહ આપી જે એણે 
રેશમ ના કીડા ના ઉત્પાદકો ને આપી હતી. 
એમને એના બધા બીમાર જાનવરો ને બાળવા 
પડશે અને સંક્રમિત ખેતરો ને છોડવા પડશે. 








પાશ્વર ના મગજ માં બીજો વિચાર આવ્યો. પછી એણે એવા ઘેટાં ને રોગગ્રસ્ત ઘેટાં 
એણે જોયું કે જે જાનવર ને એક વાર એન્દ્રેકસ ના ઝૂંડ સાથે ખેતરો માં ચરવા માટે છોડી 
થયું હોય અને એ બચી જાય, એને ફરી દીધા. 

એન્થ્રેકસ ક્યારેય થતું નહોતું. 


એણે થોડા ઘેટાં ને એન્થ્રેકસ કીટાણુ ના 
કમજોર દ્રાવણ નું ઇન્જેક્શન લગાવવાનો | દલી 
ફેંસલો કર્યો. ર રી 


વ... 


જિ જ 
ર 0 શકદદઇછકનઇક૪૦મદ નય ૬૬૫5૩૨88 # ૬૪1 


હ કટ 
ન નનન “સઝઝનન-ગનનનડ [૪#કકઇઇઇઃ 





ઇન્જેક્શન લાગેલા ઘેટાં બચી ગયા. પણ એ પછી તુરંત વૈજ્ઞાનિકો એ રસી બનાવવી 
બાકી બધા ઘેટાં મરી ગયા. પાશ્ચરે શરુ કરી અને થોડા સમય માં મહામારી 
ભયાનક એન્થ્રેકસ રોગ ના ઈલાજ માટે અને સ્વાઈન ફીવર વગેરે ને રોકવા માટે 
રસી શોધી હતી! પણ રસી બનાવી. 





ઝર 
પાશ્ચર હવે વૃદ્ધ થઈ રહ્યા હતા અને એની ક 
તબિયત પણ લથડી રહી હતી. પણ સૌથી 


મોટો પડકાર હજી આવવાનો હતો! 


હડકવા એક ભયાનક બીમારી હતી જે 
જાનવરો અને મનુષ્ય બંને ને મારતી હતી. 
પાશ્ચરે સંક્રમિત સસલા માં થી રસી બનાવી 
જે કૂતરા પર પરીક્ષણ કરવાનો નિર્ણય 
કર્યો. 


ર 


જ 
12 ડિસેમ્બર 1884 


ના 
દ ન 1 ી 
૫ | ઉ 
# ે ઃ ટે - 
દટ્:*ઃ પાં ર 
# ઝી 
જુ 
| પ્ર 
દુ 
કે 











મોટો સવાલ હતો : 
શું એ રસી માણસો પર કામ કરશે? 


અ૪-ઇન-૪-છ-૪-- - ક 





ન _ 
 _# 
૪૧૫૫૫૪૪ સ જજ. (જનજનનજૂજ-વીનજ-કાજનઝનજનૂણુનજ-જૂઅૂ૪ૂરૂસાસાઇ-૪””જ-નનનજજનજ-જ તાતા નજ 
ટ 
તરરા 0%. સઇ.” 


એક સવારે જોસેફ મિસ્ટર નામનો એક 
નાનો છોકરો પાશ્વર ની પ્રયોગશાળા 
માં આવ્યો. એને એક હડકાયો કૂતરો 
કરડયો હતો. પાશ્વર ની પશુ રસી, એ 
નાના છોકરા ને જીવતા રહેવાનો 
એકમાત્ર મોકો હતો. પાશ્ચર દુવિધા માં 
હતા. 








જો ખોટા સાબિત 
થયા તો તમને જેલ 
પણ થઈ શકે છે. 







તમારે જરૂર 
કોશિશ કરવી 
જોઈયે. 








એ જોખમ લેવા 
જેવું છે. 
















જોસેફ ને પાશ્વર ની રસી લગાવવામાં સઝ: 55 

આવી અને એ બચી ગયો! દોટ 060 ્ર્ ર 
તે ૮1 ત્ક્રઈં ડી ત 

૧૯૦. જ જિ 








એ સાજો 
થઈ ગયો! 





તરત એ સમાચાર આખી દુનિયા માં ફેલાઈ ગયા. 


1895 માં લૂઈ પાશ્ચર નું મૃત્યુ થયું પણ એના 


પેરિસમાં એક વિશેષ સ્કૂલ સ્થાપવામાં સન્‍માન માં સ્થાપિત સંસ્થા હજી પણ જીવિત 
આવી. એનું નામ પાશ્ચર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે. એના સંસ્થાપક ની જેમ જ આ સંસ્થા પૂરી 
રાખવામાં આવ્યું. એને રચવામાં દુનિયા માં બીમારીઓ ને સમજવા અને એને 
મદદરૂપ થવા દરેક જગ્યાએ થી લોકો રોકવાના કામ કરી રહી છે. 


એ પૈસા મોકલાવ્યા. 





થોડા અન્ય તથ્ય 


હોસ્પિટલ 


ઓગણીસ મી સદી માં હોસ્પિટલો ની સ્થિતિ 
ભયાનક હતી. ત્યારે કોઈ પણ હાથ ધોતા ન હતા 
અને ગંદી પટ્ટીઓ નો ફરી અને વારે-વારે ઉપયોગ 
કરતા હતા. કોઈ આશ્ચર્ય નહીં કે આટલા બધા લોકો 
મરતા હતા! સફાઈ ના વાસ્તવિક મહત્વ ને 
સમજવાવાળા પાશ્વર પહેલા વૈજ્ઞાનિકો માં થી એક 
હતા. સફાઈ થી એમનો મતલબ હતો, વસ્તુઓ ને 
કીટાણુ-મુક્ત રાખવી. 


પાશ્વર પોતે કીટાણુઓ થી એટલા ભ્રમિત હતા કે એ 
હાથ મિલાવવાના રિવાજ ને પણ અસ્વસ્થ માનતા 
હતા! 





પાશ્વર ની કબર 


પાશ્વર ને વિશાળ સમારોહ સાથે દફનાવવામાં આવ્યા. એના 
કબર ની ચારે બાજુ ની દીવાલ પર બાળકો, કૂતરા, ઘેટાં ના 
અને મરઘી ના બચ્ચા અને અન્ય લોકો ચિત્રિત કરવામાં 
આવ્યા જેના જીવ ને બચાવવા એણે મદદ કરી હતી. 


રોગ અને જીવાણુ 


જીવાણુ એ નાના જીવ હોય છે જે બીમારી 
ના કારણ બને છે. પાશ્વર ની સૌથી મોટી 
ઉપલબ્ધી એ હતી કે એણે સાબિત કર્યું કે 
બીમારીઓ એમજ થતી નથી. બીમારીઓ 
વિશેષ જીવાણુઓ ને કારણે જ થતી હોય 
છે. 





લૂઈ પાશ્વર ના જીવનકાળ ની થોડી મહત્વપૂર્ણ તિથિઓ : 


1822 


લૂઈ પાશ્વર ની જન્મ 22 ડિસેમ્બર ના થયો. 


1843-48 લૂઈ એ પ્રોફેસર ડુમસ સાથે પેરિસ માં રસાયણ શાસ્ત્ર નો અભ્યાસ કર્યો. 


1849 


લૂઈ એ મેરી લોરેન્ટ સાથે લગ્ન કર્યા. 


1857-65 લૂઈ એ ખમીર (યીસ્ટ) નું અધ્યયન કર્યું અને શરાબ ઉદ્યોગ ની સમસ્યા નું સમાધાન કર્યું. 


1807 
1868 
1870 
1882 
1885 
1888 
1895 


લૂઈ એ ફાંસિસી શરાબ ઉદ્યોગ ને બચાવવા માટે સ્વર્ણ પદક જીત્યો. 

લૂઈ ને પહેલો પક્ષાઘાત નો હુમલો થયો. 

લૂઈ એ રેશમકીટ રોગ નું અધ્યયન કર્યું અને રેશમકીટ સમસ્યા નું સમાધાન કર્યું. 
લૂઈ એ એન્થ્રેકસ ના રસી ની શોધ કરી. 

લૂઈ એ જોસેફ મિસ્ટર ને હડકવા થી બચાવ્યો. 

એ લૂઇ પાશ્ચર સંસ્થા ના નિદેશક બન્યા. 

લૂઈ નું મૃત્યુ 8 સપ્ટેમ્બર ના થયું. 


સમાપ્ત 


